
STOP 



Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World 

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in 
the world byJSTOR. 

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other 
writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the 
mid-seventeenth to the early twentieth centuries. 

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this 
resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial 
purposes. 

Read more about Early Journal Content at http://about.istor.org/participate-istor/individuals/early- 
journal-content . 



JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people 
discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching 
platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit 
organization that also includes lthaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please 
contact support@jstor.org. 



THE CAMBRO-BRITON. 189 



AWEN CYMRU. 

A'th rodd yui athraydd Awen.—EBit, Prys. 

PENNILLION. 

XXXII. 

Son y maent ar hyd y dyffryn, 
Mai fi y w Neb, a chwi y w Rhy wun ; 
Os ceiff Neb chwi, gwenlliw blodau, 
Bydd gwir Rhywun fy nghael innau. 

XXXIII. 

Daccw 'r llong, a 'r hwyliau gwynion, 
Ar y mor yn myn'd i 'r Iwerddon : 
Duw o 'r nef rho Uwydiant iddi, 
Er mwyn fy nghariad i sydd ynddi. 

XXXIV. 

Geiriau mwyn gan fab a gerais, 
Geiriau mwyn gan fab a glywais, 
Geiriau mwyn ynt dda tros amser, 
On'd y fath á siommodd lawer. 

xxxv. 
F'anwylyd oedd dy ddau Iygedyn ; 
Gwn mai arian byw sydd ynddyn' ; 
Yn dy ben y maent yn chwareu, 
Fal y sêr ar noswaith oleu. 

XXXVI. 

Serchog iawn yw blodau 'r meusydd, 
Serchog hefyd cân a chy wydd ; 
On'd y serch, sy 'n dwyn rhagoriaeth, 
Yw serchogrwydd mewn cym'dogaeth. 

XXXVII. 

Awel iachus sy 'n mhen Berwyn, 
Lle i weled lawer dyffryn ; 
Ac, oni bae y 'Rennig ddiffaith, 
Gwelwn wlad fy ngenedigaeth. 

XXXVIII. 

Mwyn, mwyn, a mwyn yw merch, 
A mwyn iawn He rhoddo ei serch ; 
Lle rho merch ei serch yn gynta', 
Dyna gariad byth ni oera. 



